Gbigba aawe ninu gbogbo awon 
ojo osu Rajab ati Sha'baan 
I Yorùbá -Yoruba -U,,.: I 


Igbimo iwadi ijinle lori imo esin ati 
idahun fun ohun ti o ruju ninu esin ni ilu 
Saudi Arabia 


Eni ti o tumo re ni: Rafiu Adisa Bello 


2013 - 1434 


IslqdmmHouse.... 


Ol O) eko? 


(UyyJi Awi) 


Ajo JI AS. Ila 4, JaJi eoyes A AsUJI A.U JI 
Aaaga. Ji 


2013 - 1434 


IsladmhHOouse.... 


GBIGBA AAWE NINU GBOGBO AWON OJO OSU 
RAJAB A'TI SHA'BAAN 


Ibeere: 


Mo ri awon eniyan kan ti won n gba aawe ninu osu Rajab ati 
Sha'baan ki won to gba awe osu Ramadan, lai Je Wipe Won yoo 
sinu rara ni gbogbo asiko yii, eJowo nje hadiisi kan wa ti o toka si 


ohun ti won n se yii, ti o ba si ri bee kinni hadiisi naa? 


Idahun: 


Oro kankan ko rinle lati odo ojise (Olohun wipe o fi gbogbo ojo 
osu Rajab ati Sha'baan gba aawe, bakannaa ni eleyi ko waye ri 
lati odo enikankan ninu awon omoleyin re (Saabe)- ki Olohun 
yonu si won. NI afikun, ko sele ri wipe ojise Olohun- ki ike ati 
ola Olohun maa ba a- fi gbogbo ojo ninu osu kan gba aawe ayafi 
osu Ramadan. Iya wa Aisha- ki Olohun yonu si 1- so wipe: (Ojise 
Olohun maa n gba aawe titi ti a o fi so wipe ko ni si'nu, o si maa 
n si'nu titi ti a o fi so wipe ko ni gba aawe, bee ni emi ko si ri 
ojise Olohun- ki ike ati ola Olohun maa ba a- ki o fi gbogbo ojo 
osu kan gba aawe ri ayafi osu Ramadan, bakannaa ni emi ko si ri 
1 ki o fi opolopo ojo ninu osu kan gba aawe ri ayafi osu 
Sha'baan) IBukhari ati Muslim. 


Ibn Abbaas- ki Olohun yonu si oun ati baba re- naa so wipe: 


(Ojise Olohun- ki ike ati ola Olohun maa ba a- ko fi gbogbo ojo 
3 


ninu osu kan gba aawe ri ayafi osu Ramadan, o si maa n gba 
aawe Ìninu osu miran yato si Ramadanli titi ti enikan ninu wa 
yoo fi so wipe: Mo fi Olohun bura, ko ni si'nu, bi o ti se Je wipe 
o maa n si nu titi ti enikan ninu wa yoo fi so wipe: Mo fi Olohun 


bura, ko ni gba aawe) IBukhari ati Musliml. 


Fun idi eyi, gbigba aawe asegbore ninu gbogbo awon ojo osu 
Rajab ati Sha'baan lodi si ilana ati sunna ojise O)lohun- ki ike ati 
ola Olohun maa ba a- nibi aawe gbigba, o si Je adadasile ninu 
esin. Ojise Olohun si ti so ninu oro re kan wipe: (Eniyowu ti o 
ba da nkan kan sile ninu esin wa yi ti kosi ninu re tele, a o da a 


pada si i ni lise naa ko ni je atewogbal) IBukhari ati Musliml. 


Ki Olohun fi wa se konge. Ike ati ola Olohun ki o maa ba anabi 


wa Muhammad ati awon ara ile re ati awon omoleyin re. 


